સં- ૨૦૪૯ | મહા વદ - ૧૩ શનિવાર | તા.ઃ 


૧૮.૦૨.૨૦૨૩ | 502 સ 


સુરતમાં અનોખા લગ્ન : વહુને દીકરી 
ગણી પરણાવાઈ, જેઠે હોમ્યા જવતલ 


રમેશભાઈ દૂધાતને દીકરી જ્યારે વાલજીભાઈ ઠુમ્મરને દીકરો નહોતો : અનોખી 
રીતે લગ્ન કરી બંને પક્ષે દીકરા અને દીકરી પરણાવવાના કોડ પૂરા કર્યા 


કા 
દીકરાને જમાઈ તરોકે... 
કુલવધુને દીકરી તરીકે... 
સુરતમાં એક લાગણીસભર 
અનોખા લગ્ન યોજાયા, વરરાજાના 
માતા-પિતા એ કન્યાને દીકરી ગણી 
તેમની તરફે રહી જાનનું સ્વાગત કર્યું 
હત્‌. જયારે કન્યાના માતા- 
પિતાએવરરાજાને દીકરોગણી જાન 
લઇને આવ્યા. ઢબુકતા ઢોલે આવેલી 
જાનનુ દીકરાના માતા-પિતા અને 
વરપક્ષના મહેમાનોએ ભાવથી 
સ્વાગત કર્યું હતું. એટલું જ નહિ 
કન્યાના જેઠેમોટાભાઇ બની જવતલ 


હોમ્યા ત્યારે સજળ નેત્રે લોકોએ 
લાગણીને વધાવી હતી.ખરા અથમાં 
ને દીકરી ગણીને આવકારી તે 


બદલ શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજે 
અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. 

મૂળ સૌરાષ્ટ્રના બળેલ 
પીપળીયાના વતની એવા રમેશભાઇ 
લક્ષ્મણભાઇ દૂધાતના નાના દીકરા 
હાર્દિકના લગ્ન કુંકાવાવના વતની 


શ્રીવાલજીભાઇ લક્ષ્મણભાઇ ઢુમ્મરની 
દીકરી મહેશ્વરી સાથે તારીખ ૧૪- 
૦૨-૨૦૨૩ના રોજ યોજાયા હતા 
કન્યાના માતા-પિતા ભાવનાબેન તથા 
વાલજીભાઇ ઠુંમરને સંતાનમાં માત્ર 
દીકરી હતી. દીકરો નથી. તેથી 
દીકરાને પરણાવવાના કોડ હોય 
તેસ્વભાવિક છે અને વરરાજાના માતા 
પિતા રમેશભાઇ તથા કિરણબેનને 
દીકરી નથી. તેથી વર-કન્યાની જાણે 


અદલા બદલી કરી કન્યાપક્ષે દીકરાને 
પરણાવવાના કોડ પૂરા કરવા અને 
વરપક્ષે દીકરીના કન્યાદાનનો હરખ 


પૂરો થાય તેવી સમજણ થઇ અને 
રચાયો અનોખો લગ્નોત્સવ લોકો 
જોતા રહી ગયા હતા. 

લગ્નમાં કન્યા તરફના મહેમાનો 
વરરાજાને લઇ ટોલ વગાડતા મંડપે 
આવ્યા હતા અને દીકરાના માતા 
પિતા અને મહેમાનો કન્યાને લઇ 
જાનન્‌ સારમૈયુ્‌ લઇને આવકારવા 
ગયા હતા. માત્ર ઔપચારિકતા ન 


રહે તે માટે દીકરાના મોટાભાઇ 
ભાર્ગવ દુધાત જે આરટીઓ 
ઇન્સ્પેક્ટર છે. તેમણે જવતલ હોમી 
ભાઇ તરીકેની કરજ નિભાવી હતી. 
કન્યાને ભાઇની ખોટ પાડવા દીધી ન 
રમેશભાઇ તથા કિરણબેને 


હતી. 
વહુને પોતાના ધેર દીકરી તરીકે લઇને 
ગયા હતા. 


સામાજિક પરિવર્તન તરફ દિશા 
આપતી શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા 
સમાજ-સુરતના પ્રમુખ કાનજીભાઇ 
આર. ભાલાળ તથા અશ્ચિનભાઇ 
ગજેરા વગેરે ઉપસ્થિત 
નવયુગલોને શુભેચ્છા તથા બંને 
પરિવારને ખાસ અભિનં દન પાઠવ્યા 
હતા. ખૂબ સામાન્ય રોજગાર ધરાવતા 
રમેશભાઇ દુધાતે બંને દીકરાને 
ભણાવીને એકને ઇન્સ્પેક્ટર તરીક 
અને બીજા દીકરા ભાર્ગવને ગૂજરાત 
ગેસ કંપનીમાં નોકરી સુધી પહોંચાડ્યા 
છે ખૂબ સમજણો આ દ્ધાત પરિવારે 
સમાજને મોટો સંદેશ આપ્યો છે. 


રહી 


હાશિવરાત્રી નું મહત્વ શું છે? 


મહાશિવરાત્રી એટલે ભગવાન શિવ 
પ્રત્યેની તેમની ભક્તિ અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા 
માટે ભક્તો મહાશિવરાત્રી ની રાહ જોતા હતા. 

આ દિવસને લોપપ્રિય રીતે 
મહાશિવરાત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને 
તે હિંદુ કેલેન્ડર મુજબ સૌથી મહત્વપૂર્ણ 
પ્રસંગોમાંનો એક છે. આપણે મહા શિવરાત્રી શા 
માટે ઉજવીએ છીએ 


મહાશિવરાત્રી, અથવા 'ભગવાન 
શિવની સૌથી મહાન રાત્રિ', ચતુર્દશી તિથિ કૃષ્ણ 
પક્ષ (ફાલ્ગુન મહિનામાં ચંદ્ર ચક્રના વેક્સિંગ 
તબક્કા દરમિયાન ચૌદમો દિવસ અથવા માઘ 
(અમાવસ્યંત મુજબ) પર મનાવવામાં આવે છે 
અને આ મહત્વપૂર્ણ અવસર પર, ભક્તો દિવસભર 
ઉપવાસ કરે છે, આખી રાત જાગતા રહે છે અને 
નિશિતા કાલ (મધ્યરાત્રિ) દરમિયાન પૂજા કરે છે. 
આપણે મહા શિવરાત્રી શા માટે ઉજવીએ છીએ 
અને શા માટે તે આટલી મહત્વપૂર્ણ છે. 


એક દંતકથા અનુસાર, મહા શિવરાત્રી 
ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીના મિલનને 
દર્શાવે છે. પરંપરા સૂચવે છે કે ભગવાન આ 
દિવસે તેમની પત્ની સાથે લગ્નની ગાંઠ બાંધે છે. 
અને અહીં લગ્નનો વધુ ગહન અર્થ છે. શિવ પુરૂષ 
ને મૂર્તિમંત કરે છે, જ્યારે પાર્વતી પ્રકૃતિ (પ્રકૃતિ) 
ને મૂર્તિમંત કરે છે. ચેતના અને ઉર્જાનું જોડાણ 
સર્જનને સરળ બનાવે છે. તેથી મહત્વ. રસપ્રદ 
વાત એ છે કે, અન્ય એક દંતકથા અનુસાર, 
ભગવાન શિવનું લિંગ સ્વરૂપ સૌપ્રથમ 
મહાશિવરાત્રિ પર અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. 
વાર્તા કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તે અહીં છે... 

ભગવાન બ્રહ્મા અને ભગવાન વિષ્ણુ 
વચ્ચે એકવાર તેમની શ્રેષ્ઠતા વિશે ભારે ચર્ચા 
થઈ હતી. બ્રહ્માએ પોતાની જાતને સૌથી મહાન 
ગણાવી, જ્યારે વિષ્ણુએ પોતાને સર્જક તરીકે 
ગણાવ્યા. 

દરમિયાન, ભગવાન શિવ જાણતા 
હતા કે આ દલીલ બ્રહ્માંડ માટે વિનાશક સાબિત 
થઈ શકે છે, અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, 
તેઓ અગ્નિ/પ્રકાશના કિરણ તરીકે ઉભરી 
આવ્યા.. 

વિષ્ણુએ ભૂંડમાં પરિવર્તિત થઈને 
પૃથ્વીમાં ખોદ્યો, જ્યારે બ્રહ્માએ હંસનું રૂપ લઈને 
ઉપરની તરફ ઉડાન ભરી અને આ રીતે પડકાર 
સ્વીકાર્યો. 

એક કંટાળાજનક પરંતુ નિરર્થક શોધ 
પછી, બ્રહ્માએ ફૂલ કેતકીને તેની તરફેણમાં ખોટું 
નિવેદન આપવા અને તેને વિજેતા તરીકે જાહેર 
કરવા વિનંતી કરી. 

જો કે, ભગવાન શિવ જાણતા હતા કે 
કોઈ પણ ક્યારેય પ્રકાશના સ્ત્રોત અથવા અંતને 


431662 શ્રી સમાજ તરફ 
થી સર્વે ને શુભ 
ડા શિવરાત્રી 

ટીમ પ્રચાર પ્રસાર ડ૩2 


શોધી શકતું નથી અને તેથી જૂઠું બોલવા બદલ 
બ્રહ્માથી ગુસ્સે થયા હતા. ભગવાન વિષ્ણુએ હાર 
સ્વીકારી, પરંતુ બ્રહ્મા, જેણે છેતરવાનો પ્રયાસ 
કર્યો, તેને સજા મળી. 

આમ, મહા શિવરાત્રી વ્રત આપણને 
યાદ અપાવે છે કે અભિમાન, અહંકાર અને જૂઠાણા 
જ વ્યક્તિના પતન તરફ દોરી જાય છે. 

તેથી, ભક્તો જીવનની મૂળભૂત 
વાસ્તવિકતાઓને ઉજવવા માટે વ્રતનું પાલન કરે 
છે અને મહાદેવ, ભગવાન શિવની જયંતિ એટલે 
તેથી, ભક્તો જીવનની મૂળભૂત વાસ્તવિકતાઓને 
ઉજવવા માટે વ્રતનું પાલન કરે છે અને મહાદેવ, 
ભગવાન શિવની જયંતિ એટલે 
મહા શિવરાત્રી 


80૭ત15૭૮૦૪૭૬[ત 


સનાતની ગૌરવ નો શંખનાદ 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે ત્રિવિધ કાર્યક્રમ 


સતાતતીગોરવતોશખાદ 


તા. ૧૭ ફેબ્રુઆરી નાં રોજ દક્ષિણ 
ભારતના સેલમ, કોઇમ્બતુર, મદુરાઇ અને ત્રિચી 
પછી સનાતની ગૌરવ શંખનાદ યાત્રા ચેન્નાઇ 
ઝોનની યજમાનીમાં ચેન્નાઇ ખાતે આવી પહોચી 
હતી. આ ગૌરવ યાત્રામાં સનાતની શતાબદી 
મહોત્સવનાં આયોજન સમિતિનાં અધ્યક્ષશ્રી 
ગોપાલભાઈ ભાવાણી (કોલ્હાપુર ની સાથે 
બેંગલોરથી કેન્દ્રીય સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી 
વિશ્રામભાઈ છાભૈયા અને ચેન્નાઇનાં રવજીભાઈ 
ભાદાણી તેમજ કેન્દ્રીય સમાજના ન્યાયપંચ નાં 
મહામંત્રી, વસંતભાઈ ગોરાણી આવ્યા હતા. 

દક્ષિણ ભારત ઝોનનાં પ્રમુખશ્રી 
ખીમજીભાઈ ભાવાણીનાં નેતૃત્વમાં આ સનાતની 
ગૌરવ શંખનાદ યાત્રા દક્ષિણ ભારતની વિવિધ 
સમજોમાં પહોચી હતી. ચેન્નઈ ઝોનનાં પ્રમુખ 
ભીમજીભાઈ ભગત નાં અધ્યક્ષ સ્થાને ચેન્નાઇની 
ઉમિયા મહલ સમાજવાડી માં આ સનાતની 
ગૌરવ શંખનાદ યાત્રા સફળતા પૂર્વક સંપન્ન થઈ 
હતી. 

વસંતભાઈ ગોરાણી એ રદ્દી સમૃદ્ધિ 
આયોજન બાબતે માતી આપેલ અને ફા 


૬11 ર 


પી પ 11 |)! 


ત્યારબાદ, પ્રાસંગિક પ્રવચન અને 
સુજાવ માટે ખુલ્લો મંચ મૂકવામાં આવ્યો હતો 
- આપણે વધુમાં 
વધુ સંખ્યામાં જોડાઈએ એવા પ્રયાસ કરશુ. 
દક્ષિણ ભારત સમાજ માંથી બહોળી સંખ્યામાં 
ઉપસ્થિત રહી શોભા વધારશું. 
કેન્દ્રીય સમાંજે 
બનાવેલ નીતિ નિયમો પળાતા નથી તેથી મંથન 
કરીને આપણે જે પાળી શકાય એવા નિયમો નું 
ઘડતર કરવું જોઈએ. 
ભારતભરની દરેક 
સમાજોમાં એકરૂપતા જળવાય એ માટે કેન્દ્રીય 
સમાજ દ્વારા અમુક ઠરાવ નિર્દેશ હોવા જોઈએ. 
જેમકે દરેક સમાજોમાં લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન કે 
ઉમિયા માં નું મંદિર હોવું જોઈએ, વગેરે 
શ્રી સમાજની 
વેબસાઇટ બને અને એમાં દરેક સમાજોનાં 
ઇતિહાસ જળવાઈ રહે એવા પ્રયાસ કરવા જોઈએ. 
લક્ષ્મીનારાયણ 
કેન્દ્ર સ્થાનથી સંતો દ્વારા ભારતભરની દરેક 


દરેક પરિવારો ને જોડાવા આહવાન કરેલ. 

કેન્‍દ્રીય સમાજના આ સરાહનીય 
કાર્યોની જાણકારી આપતી વિડિયો ક્લિપ, 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ બાબતની જાણકારી 
આપતી વિડિયો ક્લિપ અને રદ્દીથી સમૃદ્ધિ 
બાબતની જાણકારી આપતી વિડિયો ક્લિપ 
'એલ.ઈ.ડી'પર દર્શાવવામાં આવી હતી. 

શ્રી વિશ્રામભાઈ છાભૈયા એ સમાજ 
સંગઠન અને ગૌરવયાત્રા વિશે વિસ્તૃત માહિતી 
આપેલ હતી. શ્રી ગોપાલભાઈ ભાવાણીએ 
પોતાની આગવી છટામાં સતત એક કલાક સુધી 
સનાતની સતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવા પાછળ નો 
હેતુ અને મહોત્સવ માટેના આગોતરા આમંત્રણ 
સૌ ને આપ્યા હતા. 

શ્રી રવજીભાઈ ભાદાણીએ ગૌરવ 

યાત્રામાં જોડાયેલ સભ્યોને બિરદાવ્યા હતા. અને 
સનાતન સતાબ્દી મહોત્સવ નું ખરેખરું મહત્વ 
સમજાવેલ હતું. 

શ્રી હરિલાલ ભાઈ રુડાણી કેન્દ્રીય 
યુવાસંઘ સભ્ય શ્રીએ યુવાસંઘનાં સ્વર્ણિમ 
મહોત્સવ બાબતે જાણકારી આપી અને યુવાસંઘ 
વતી નોલેજ કાર્નિવલ માં યુવાઓ અને બાળકો ને 
વધુમાં વધુ સંખ્યામાં જોડાવા આહવાન કર્યું હતું. 


[4 
[.--- 
કરી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
તનાતન ર સમાજ, હરદા 


₹૪૬₹ર₹55-55%2.7“7%..,.-- 
8 


સમાજોમાં ધર્મસભા યોજવી જોઈએ. 

આ સભામાં દક્ષિણ ભારત સનાતન 
સમાજના મંત્રી પોપટભાઈ પોકાર પણ સેલમથી 
લઇ ચેન્નાઇ સુધીની પાંચે સ્થળની યાત્રામાં સાથે 
રહ્યા હતા. 


મદ્રાસ ઝોનની યજમાની માં 
યોજાયેલ આ સનાતની ગૌરવ નાં શંખનાદ 
યાત્રામાં કાંજીપુરમ ઝોન અને પોંડિચેરી ઝોનનાં 
અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
આ સભામાં મહિલાઓ સહિત કુલ 
૧૭૦ જેટલા સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
સતાબ્દી મહોત્સવ નાં ચેરમેનશ્રી નાં 
વરદ હસ્તે ચેન્નાઇ, તાંબરમ, કાંજીવરમ, પોંડિચેરી 


અને વેલોર સમાજ ના પ્રતિનિધિ ને 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે આમંત્રણ પત્રિકા અર્પણ 
કરેલ હતી. 


સનાતની ગૌરવ નાં શંખનાદ યાત્રામાં 
આવેલ સભ્યો સમાજ્જનો માં ઉત્સાહ અને ઉમંગ 
પૂરવામાં સફળ રહ્યા હતા. 


ઝોન નાં પ્રમુખ સાથે અન્ય મુખ્ય હોદેદાર સાથે ભોપાલ બાદ હરદા માં આયોજન કરાયું. 
જ્યાં મહેન્દ્રભાઇ સેંઘાણી મુંબઈ થી ખાસ ઉપસ્થિત રહેલ.. 
આજ આ કાર્યક્રમ બાદ સહુએ સાથે ભોજન લીધું અને તરત પૂર્વ આયોજન મુજબ વડીલ 


ચરણ પૂજન કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવેલ. 


ધીરજભાઇ ભાવાણી પ્રભારી દ્વારા સંપૂર્ણ સનાતની ગૌરવ નો શંખનાદ સ્વરૂપે વિવિધ 
માહિતી આપતા જણાવ્યું કે આ મહોત્સવ એ સમાજ વ્યવસ્થાનો નો માઈલ સ્ટોન પુરવાર થશે.. 


માતૃ પિતૃ ચરણ વંધ્ના 


ગત ઝી ૧૪/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ 
સાંજે ૭.૦૦ કલાકે વલસાડ-ઉત્તર યુવા મંડળ દ્વારા 
માતૃ પિતૃ વડીલ વંદના કાર્યક્રમનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકો તથા યુવાનોમા 
માતા પિતા અને વડીલો પ્રત્યેનો આદર અને 
સનાતન ધર્મ જાગૃતિ માટેના પ્રયાસ રૂપે વડીલ 
વંદના, માતૃ પિતૃ ચરણ વંદન - ૨૦૨૩ ના 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ -2023 
ભવ્યાતિભવ્ય બનાવવા માટે તેમજ શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા નક્કી 


કરવામાં આવેલ ભારતભરની દરેક ધટક 
સમાજોમાં આગોતરા આમંત્રણ સાથે "સનાતની 
ગૌરવ યાત્રા" ગોઠવવી તેના આયોજન તેમજ 
સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવના કાર્યને વેગવંતુ 
બનાવા ના ઉદેશ થી તેમજ મહોત્સવ ના સંકલન 
માટે પશ્વિમ કરછ ઝોન સમાજ ના પ્રમુખશ્રી/ 
મહોત્સવ ના વાઈસ ચેરમેન શ્રી રતનશીભાઈ 
સોમજીભાઇ ભીમાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને નીચે 
મુજબ ના તારીખ/સમય/સ્થળ પર મિટિંગ નું 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

તેથી પશ્ચિમ કચ્છ ઝોન સમાજ 
અંતર્ગત આવતી ઘટક સમાજો ના 
પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી ને હાજરી આપવા વિનંતી 


નીચે આપેલ ગામની ધટક સમાજ/ 


યુવક મંડળ / મહિલા મંડળ ના 
પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી અથવા મુખ્ય બે હોદ્દેદારોને 
ફરજિયાત હાજર રહેવા વિનંતી. 


* કોટડા(જ.) * નખત્રાણા નવાવાસ 
* નખત્રાણા મધ્ય, પશ્વિમ અને દક્ષિણ વિભાગ 


(કે.કે.પી.એસ. યુવા મંડળ, વલસાડ- ઉત્તર) 


હાક અ 
કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 
સૌ પ્રથમ માતા પિતાનું પૂજન કરી 
આરતી કરવામાં આવી હતી. આવેલ સૌ યુવા 
મિત્રો તથા બાળકો દ્વારા વડીલોના આશીર્વાદ 
મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ સમૂહ ભોજનનો આનંદ 
લીધેલ હતો. 


* વિરાણીમોટી * વિથોણ 
*નાના અંગીયા * ધાવડા 
* નાગલપર * દેવપર (યક્ષ) 
* સાંયરા * દેવીસર 
* રામપર (રોહા) * નારણપર (રોહા) 
* કંડાય * મથલ 
*દયાપર ન ઘડુલી 
* રવાપર ન નેત્રા 
* જીયાપર * વેરસલપર 

તેમજ ઉપરોક્ત મિટિંગ માં પશ્ચિમ 
કરછ ઝોન સમાજ ના હૌદ્દેદારો/ઝોનના 
પ્રતિનિધિ/મહિલાસંધના હોદ્દેદારો અને 
યુવાસંઘના હોદ્દેદારો ફરજિયાત હાજર રહેવા 
વિનંતી.... 


પ્રવક્તા, 
શાંતિલાલ નાકરાણી 
(પ્રવક્તા, ઝોન સમાજ) 


ધનં ચારિત્િધતરકરવામાંમિલાઓનું 


મતુલયીગદાનઃપઘ્રસાગર સરીર મરે ,-- ૪” “વાજ.” 


વાપી, તા.૧૪ 
જૈન આચાર્ય પદ્મસાગરસૂરીશ્વરજી 
મહારાજના માર્ગદર્શન હેઠળ સંઘ પ્રદેશ 
દાદરા નગર હવેલી અને દમણ- દીવના 
પ્રશાસક પ્રફુલ પટેલે દમણ પ્રવાસના 
ત્રીજા દિવસે મહિલાઓને પ્રવચન 
આપતાં જણાવ્યું હતું કે, માહિલાઓ 
શક્તિનો ભંડાર છે. સ્ત્રી જ પરિવારનું 
ધ્યાન રાખે છે. સ્ત્રી દેવીનું સ્વરૂપ છે. 
શાસ્ત્રોમાં પણ સ્ત્રીને દેવી માનવામાં 
આવી છે. જ્યાં સ્ત્રીઓની પૂજા થાય છે, 
ત્યાં દેવતાઓ પણ પ્રસન્ન રહે છે. તેમણે 
કહ્યું હતું કે પુરૂષોના ચારિત્ય ઘડતરમાં 
મહિલાઓ અનેક રીતે મદદગાર સાબિત 
થાય છે. તેથી જ આર્ય સંસ્કૃતિમાં મહાન 
ત્રપિઓએ શબ્દો દ્વારા સ્ત્રીઓ માટે 
આદર બક્ત કર્યો છે. 
પ્રાપ માહિતી અનુસાર જૈન 
આચાર્ય પદ્મસાગરસૂર રીશ્રરજી મહારાજે 
જણાવ્યું હતું કે સતયુગથી અત્યારે 
સુધીની ઘણી ભારતીય મહિલાઓના 
નામ એ મહિલાઓમાં આવે છે જેમણે 


ઓળખની રક્ષા 


છ, જેમાં માતા 
સમાવેશ થાય 


(તસવીર : મનોજ બાથેજા) 


માતા દેવકી, જીજાબાઈ 
પજ્ઞાધાય, પદ્માવતીથી 
લઈને તુલસીદાસની પત્ની 
રત્નાવલી સુધીની અન્ય 
મહિલાઓના નામ પણ 
સામેલ છે. તેમણે કહ્યું કે, 
છં તેમના ગર્ભમાંથી મહાન 
પુત્રોને જન્મ આપીને, તેમને 
ભારતીય સંસ્કૃતિના પાઠ 
ભણાવીને સા. 


મારતી સંછૂરિમાં તારી શના યો યમા 
મદત શળોમં મૂંધું એ ખૂ જ મુછેલ 9 ની 


પરંતુ મસંભવઃ દમણ- દીવના પ્રશોસેક પ્રક પટેલ પટેલ 


ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ભારતની 
કરીને ભારતીય 
સંસ્કૃતિના જૃતનમાં યોગદાન આપયું 
કૌશલ્યા, માતા કુંતીનો 
છે. માતા યશોદા, 


સેવાના પાઠ ભણાવીને, ભારતની 
માતાઓએ ભારતીય સંસ્કૃતિને વિશ્વ 
ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મોટું 
યોગદાન આપ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં 
સ્ત્રી શક્તિનું અસંખ્ય યોગદાન છે. 


4.1. 2003૩ 


1110 8001ર5 


23:૪૨ £34₹14₹૬-553₹9354 ૦૮ ૪૦૬: મ$૦૪ઇડદ૬ 


1વ૬1૩૦1-૩102ાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


141.1૬ 1117ણદર 21. 119. 


જાદારસ્તાદઇ-૬ર૯૧૬-૪% ૭૦ | ₹1£ર૬-૬ર૬૬૧%%-૪ ૧૭? | ઇ્ઘઃણર્કછદ ૬: 


1117ણદાર 1(012૦ર૧1-૬ર .&'ષષ&ઝ ૦રબદાર ડઇ#૭ઝગા_।॥દ રડ 


#4€/%0 ૦11૮૬ 
5૩૫૮૫૪૦૪ £4૦. 186/187 શગ૦ £₹૫૦. € 
વ્યાવ્તા30ાતાપ્છાળર - 370 201. ।વપધ્ત3, વ્ઘાંશત્યદ - 113તાંઝ. 


/€ તળ€ છુતળલાળલં)/ તલાંવ્ાધ્લ્ત ૦ 11ખાંધ્ટ ૦૫ €૦ પપ્ટ 
1૫4./4101૯10૨.4110૫૦૬પટ 


: 1031 | [000.: 91 7801877774,-491 7718977774 | 5૩114101 111[2૧1111૯0 ૪૬1 તાં|.૯€૦।01 


૩વા' 1વપળ૯-૦0્લાડ 


* કિ 


૦1 પ૯ વપકઝંતંબપ૬ ૦૮૮૦૬૦11 ૦ [/1વાવડાપ્રંપ્વત્વા1ં 


[18 -€. 2023 વા 10:30 વા | 


1 [/તવા1રવ૩પા' 50૦5 5ધ્વતાંપા11,₹૦#વવાં રિત. [પંલ૫ઇ [/તવા1રવપ!', [પવવ ૩૫144003૦0 [| 


€1વપાળતા 0 વ 1૦ાંબાપણંતંટ ઝબંલ્ત, પાપ્વંટા ધટ ૦૯બાંડ બ ધટ [488 


ઉિખં(૦110૯111 ₹-૦પ1૧તંવદં૦11 પખંધ [(વળલા1 16૦00વા1ં 1૦૯૫૦લાલવ ગિળ. 1.દત.. [પંવ૦ગપા” 
65 ૦૫ 0109૯45દ [2૦(7૦1૧. ધ્/૯ લા ઝંલ્ડડલ્તં £૦ 1100€ ઉ0€ (1501101, વાત 
લવા1ક10ાં૮ |૯૦તંલ ॥1ર૦ 


1101. 5॥1' [પદો | 0ઉતઉા॥તા'ાં 

(લ |051ભ;, 0080 1/20590/1 હ ॥12(78/5, 0001. 01 |00ીટ) નિક 

૦ 0009૫1૧૬૯૦ દ૦ ઝબંલ્ત. 1(110ત1)/ ૦1૦૮૯ ધં0૯ ૦૮૮૦5૦1 પ્રણાંધ 7૦૫ [૩૯5૯10૮૯ જ ઝ 
લાત છલક ઘડ 11 દડ ૩#૦૯તઃ છટા3૯બ૦ાંટા1 £૦૫૫વળતંડ ઇટ 1/૦0 દતાત્. 

€૦૫૯, ટ ૦ ૩વાત ૦ ધંપ્ટ [41691011 8111011 8તા1/વા1 1૦ 1જલાંરટ 10 વાવ લ્ર'લ્લાલ 


_ €9૦00€, 9૯ ૦ ૩૦1૧ ૦ ધપ 1 ાંડડાંબા 8111011 8તવા1/વા1 €૦ બંદ બપ 1૦બ૦ત બા વાતં 


મહિલાસંઘ કારોબારી સભ્યો તેમજ 
નવરચના થયેલ એવા તમામ શકિતપીઠ સ્વરૂપ 
ઝોન પ્રમુખ અને મહામંત્રી 

આપ સહુને આ મેસેજ સંદેશ મુકતાં 
આનંદ અનુભવું છું. કારણ રજત પર્વ નિમીતે 
તમામ શકિતપીઠ ઉજાગર કરવામાં આવ્યા છે 
અને તેઓએ સમાજના દરેક ઝોન વ્યવસ્થા 
મુજબ પદભાર પણ સાંભળી લીધો છે. આ ઝોન 
વ્યવસ્થાનું સરાહનીય કાર્ય માનનીય પ્રમુખ 
શ્રીમતી જશોદાબેન નું પ્રથમ વર્ષ જ્યારે 
મહિલાસંઘ સંગઠન નાં પ્રમુખ પદ ધારણ કરેલ 
ત્યાર થી હતું. પરંતુ કોરોના ની વિષમ પરિસ્થિતિ 
માં આ કાર્ય પૂર્ણ નાં કરી શક્યા પણ આ વખતે 
ટીમ ને પુનઃ આ કાર્ય પાર પાડવા જવાબદારી 
જશોદાબેન અને રમીલાબેન ને આપવામાં 
આવેલ જે કાર્ય પ્રમુખ સાહેબ ની નિગરાની માં 
પરિપૂર્ણ થયેલ છે.જે સહુની નિમણુક કરવામાં 
આવેલ છે તેવા દરેક શકિતપીઠ નાં ઓછામાં 
ઓછાં ત્રણ મહાનુભાવ જરૂર જોડાશે.. 

આપણે સહુ તા. 23 ફેબ્રુઆરી ના 
બપોરે બરોબર 3.45 0171 ના 27૦001 પ્ાંગળલા' 
મીટીંગ દ્વારા મળીશુ. 

મળેલ પદભાર કેન્દ્રીય કારોબારી સાથે 
ઝોન એટલે કે તમામ શક્તિપીઠ નાં કર્ણધાર 
જોડાશે.. 


મહિલાસંઘ દ્વારા ઉજવવામાં આવનાર 
રજતજયંતી મહોત્સવ અંતર્ગત ચચૉ વિચારણા 
વિગતવાર માહિતી.સ્તોડિયા નાં આયોજન અંગે 


। શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા ! 
' પાટીદાર યુવાસંઘ બિઝનેસ સેલ ની ટીમ દ્વારા ર 
12018 માં ગોવા ખાતેની એચિવર્સ મીટ - 001, 
।ની સફળતા બાદ એચિવર્સ મીટ- 002 નું, 
' આયોજન મુંબઈ ખાતે તારીખ 12 -13 -14 -માર્ચ | 
, -2023 ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. રુ 
ર આ એચીવરમીટ માં જેનું વાર્ષિક * 
! ' ટર્ન ઓવર 50 કરોડથી ઉપર હોય એવા અને જે । 
' લોકો આપણા ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ સિવાય બીજા | 
, કોઈ બિઝનેસની અંદર ઇનોવેટિવ બિઝનેસ ' 
[કરતા હોય એવા ટોટલ 100 બિઝનેસમેન આ 
' પ્રોગ્રામ માં ભાગ લઈ શકશે. થાવ તૈયાર અને । । 
* સમયની નોંધ કરી લો.. ા 
। યુવાસંઘનાં 50 વર્ષ નાં પડાવ, 
। નિમિતે આ સ્વર્ણિમ એચિવર મીટ માં નોધણી ! 
। કારાવો 


પડ. ૬૬૬. 


11૬૬1 ગ ઝ્ક્ન | 


12-13-14 (મતા, 
1૫૬ ૨૬૬૦૨1 , &હ।8 પ2801 (6૩01, (1૩0 #્કા, 0001%0ઞા 


કમ 


જ” 
89 


ઢૌ 

જ પ્રારંભઃ તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૩, ચૈત્ર સુદ-૬ 

ક પૂર્ણાહુતિ: તા. ૩૦-૩-૨૦૨૩, ચૈત્ર સુદ-૯ (રામનવમી) 
2-3: 


[- 


ઝવેસ્બેન સામજી તૃધા ધોળુ પરિવાર (દુર્ભાપુર-વઝોદરા) 


પિ. અ 
“જતન (ક- 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મહિલા મંડળ 

સુરતના મગોબ ઝોન દ્વારા તારીખ 
13-2-2023 ના રોજ દાજીની વાડીમાં એક 
દિવસની પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 

પિકનિક માટે અમે સૌએ સવારના 10 
વાગ્યે દાજીની વાડીમાં એન્ટ્રી લીધી સવારનો 
નાસ્તો અમે સૌએ સાથે કર્યો. ત્યારબાદ સૌ ભેગા 
મળીને જૂની રમતો રમી. સમાજના વિકાસ 
માટેની જુદી-જુદી ચર્ચાઓ કરી. ત્યારબાદ 
બપોરનો સમય થયો અમે સૌએ સાથે મળીને 
ભોજન લીધું. ભોજન લીધા પછી અમે સૌએ 
આરામ કર્યો. અને ત્યારબાદ સૌ સાથે મળી 
સ્વિમિંગ પૂલમાં નાહવા માટે ગયા. ત્યારબાદ 
ટ્રેક્ટર રાઇટીંગ કર્યું. ત્યારબાદ સંગીત ખુરશી , 
દોરડા ખેંચ જેવી રમતો રમી અને સાંજે સૌએ 
સુરચીપુર્ણા ભોજન લીધું અને ભોજન લીધા બાદ 
આભાર વિધિ કરી અને અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સૌ 
છૂટા પડ્યા. 

રોજીંદા કરતા અલગ અને મહિલા 
શક્તિ દ્વારા પોતાનું આયોજન અને પોતાનો 
પરિવેશ સાથે એક અલગ ઊર્જા સાથે નો આ 
પિકનિક નો કાર્યક્રમ રહેલ હતો.. 

ઘર પરિવાર સહુની ચિંતા માં અને 
કાર્યની સિદ્ધિ માટે આવા પિકનિક નાં આયોજન 
એક બૂસ્ટર બને છે. પોતાના માં રહેલી ટેલેન્ટ ને 
બિન્દાસ્ત પ્રસ્‍તુત કરવાનો માહોલ મળે છે અને 
મન ની વાત એક મન સાથે થાય છે.. 


રા | સુરત ” 


. ... રથપરિભ્રમણ 
ફેબ્રુઆરી 


૨૦૨ર૩,રાવિવાર થો. 


£૦9060/00, 


મા ઉમિયાના આગમન પ્રસંગે 


ભવ્યાતિભવ્ય શોભાયાત્રા 


જગતજનની મા ઉમિયા દિવ્યરથમાં બિરાજમાન થઈ સુરત 
જિલ્લા-શહેરમાં પધારી રહેલ છે, ત્યારે દિવ્યરથ પરિભ્રમણ 
મહા ઉત્સવમાં સહભાગી થવા સૌ દાતાશ્રીઓ તથા 
સંગઠનના તમામ બંધુ-ભગિનીઓ તેમજ સુરતની ધર્મપ્રેમી 
જનતાને હાર્દિક નિમંત્રણ છે. 


છી 


શ્ર બેસ્ટ હે હેલ્ધી” આ 
૧૪૬ 


જ. શક 


થું તમે તમારા 


લુલાપ્લ'વ(ં૦ વ 9૦વઘધં(પાં £૦0૦૦૪૦૫૦ ! 


_ (01૫5 ર૦૦. 1૫0. &-828 ।6॥08 ગ. 6-4-1965) _ 


મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ. પીન - ૩૭૦ ૬૧૫. 
[141080 01100 : ગિકાંતત ૫/1011)/તા111| 81પ80/લા, [પંકાલાલાં(તાલ, ।6॥10. ગિળ - 370 615. 


30૦1૧5૦7૯૮ 8)/ 


અહેવાલ. 

રજતજયંતી મહોત્સવ નિમિત્તે આપણે 
ડીરેકટરી બનાવીએ છીએ સાથે સ્મરનીકા 
પૂર્સ્તિકા, તે અંગે ડીટેલ માં જાણકારી આપવામાં 
આવશે.. 

રજત જયંતિ મહોત્સવ નિમિતે રદ્દી સે 
સમૃદ્ધિમાં મહિલા શકિતનું આ કાર્ય પૂર્ણ ભાવે 
કરવા જાગૃતિ લેવી. 

અધિવેશનનાં વિષય અંતર્ગત ચર્ચા. 
મુક્ત મંતવ્ય અને ચર્ચા.. સંતોષ કારક જવાબો 
આપવાની પૂરી કોશિશ કરવામાં આવશે 

સવૅ ઝોન પ્રમુખશ્રી- તેમજ 
મહિલાસંઘ ઝોન મહામંત્રીને મહિલાસંઘ વતી 
નમ્ર વિનંતી છે.. 

આપશ્રી આપના ઝોન માં આવતી 
દરેક મહીલા મંડળોને આ મેસેજ પહોચાડવા 
વિનંતી. 

2001 ખળ" બંગાલ 11૦લાવુ ની લીંક 
આપશ્રીને આપણા 0/॥દ15૫૪ વ₹૦૫૩ માં 
મોકલવામાં આવશે.તા 22.ના સાંજ સુધી મોકલી 
આપવામાં આવશે.. 

બહેનો આ મીટીંગ ખૂબ જ મહત્વની 
હોવાથી દરેક બહેનોને જોડાવા0માટે મહિલાસંઘ 
વતી વિનંતી છે 

બહેનો આપ સવૅ પાસે સહકાયૅ ની 
અપેક્ષા સહ. 


ર્અવેઅસિનુ, 
રિ /% 


વઘુ માહિતી માટે અને રાત્રે ૯:૦૦ વાગ્યા ઘછી આ નંબર ઘર કૉલ કરવૉ 
શાન્તીભાઈ નાયાણી, મો. ૯૪ર૮૮ ૯૬૯૮૩ « કાન્તીભાઈ મીસ્ત્રી. મો. ૯૮૪૯૧ ૫૦૯ર૪ 


શ્રી વિશોણ જીવદયા મિનિ ધ્વારા 
(જીવદયા રથ) પશુ સારવાર વાન નું લોકાર્પણ 
કાર્યક્રમ આજે મહાશિવરાત્રી ના દિવસે 

વિથોણ મુકામે સેવાના ભેખધારી 
સ્વ.વેલજીબાપા નરસિંધાણીના સુપુત્રો 
કિશોરભાઈ અને હર્ષદભાઈ ધ્વારા મારૂતિ વેન 
અને રોકડા 11000/- અગિયાર હજાર વિથોણ 
જીવદયા સમિતિને અર્પણ કર્યા છે જે વેન ને 
સમિતિ ધ્વારા તૈયાર કરી અને અબોલા ની 
સારવાર માટે આજે મહાશિવરાત્રીના શુભ દિવસે 
લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. 

જેથી વિથોણ વિસ્તારમાં અબોલા 

માટે સમયસર ઈમરજન્સી સારવાર ડૉ.સાથે મળી 
રહેશે તેવી વ્યવસ્થા વિથોણ જીવદયા સમિતિ 
ધ્વારા કરવામાં આવી છે જેનો લાભ વિથોણ 
વિસ્તારને લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.. 


ઓઢવયુવા મંડળનું 
ક્રિકેટ મૈચનું આયોજન 


સર્વોદય યુવક મંડળ - ઓઢવ - 
અમદાવાદ દ્વારા " ગુરુકૃપા ડગ. - 2023 " ક્રિકેટ 
મેચ. 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ સર્વોદય યુવક મંડળ ઓઢવ 
દ્વારા આયોજિત પ્રમુખશ્રી શૈલેષ સાંખલા અને 
તેની ટીમની આવેગાનીમાં તા.- 11,12 ફેબ્રુઆરી 
2023 " ગુરુકૃપા ડગ. - 2023 " ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ નું 
ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ વખતે કંઈક અલગ પ્રકારે જેમ ।ગ. 
માં હરાજી થાય છે તેવી રીતે 15 વર્ષ થી ઉપર ના 
ખેલાડીઓની હરાજી કરી ટીમ તૈયાર કરવામાં 
આવી હતી. 

તા.-1/2/23 ને શનિવાર ના સવારે 
7:30 કલાકે યુવક મંડળ ના પ્રમુખશ્રી તેમજ 
તેમની ટીમ તેમ દરેક ટીમ ના સ્પોન્સર્સ અને 
ખેલાડીઓની હાજરી માં દીપ પ્રગટાવી સનાતની 
પ્રાથના કરી રમતને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી. 
આ વખતે પણ યૂટ્યુબ પર લાઈવ પ્રસારણ 
દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ મેચ જોવા માટે નાના 
મોટા ભૂલકાં તેમજ મહિલા મંડળ ની મોટી 
સંખ્યામાં હાજર હતી. 

આ ટૂર્નામેન્ટ દરમ્યાન બંને દિવસ 
જેટલા પણ સભ્યો હાજર હતા તેઓ સૌની ભોજન 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી. 

આ ટુર્નામેન્ટ માં કુલ 06 ટીમોએ 
ભાગ લીધો હતો. આ ટુર્નામેન્ટ માં રસાકસી બાદ 
ફાઈનલમાં હાઇવે હિરોસ પડ વિનાયક વોરિયર્સ 
વચ્ચે જબરદસ્ત રસાકસીના અંતે હાઇવે હિરોસ 
વિજેતા જાહેર થઈ હતી. આ મેચ માં મેન ઓફ ધી 
મેચ જય પોકાર ને ટ્રોફી આપી સન્‍માનિત 
કરવામાં આવ્યો હતો. મેન ઓફ ધી સિરીઝ અને 
બેસ્ટ બેટ્સમેન ની ટ્રોફી આનંદ નાકરાણી ને ફાળે 
ગઈ હતી. બેસ્ટ બોલર તરીકે જય પોકાર ને 
સન્‍માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. 

આ ટુર્નામેન્ટની સમાપન સેરેમની 
મહામંત્રી વિપુલ સાંખલા દ્વારા કરવામાં આવી 
હતી. વિપુલભાઈ એ આ આયોજન માટે ના રિવ્યૂ 
ટીમ માલિકો, ખેલાડીઓને તેમજ દર્શકો પાસેથી 
પણ માગ્યા હતા. દરેક ટીમના માલિકો તેમજ 
દાતાશ્રી ઓ તેમજ ખેલાડીઓને ટ્રોફી આપી 
તેમને યોગ્ય સન્‍માન આપવામાં આવ્યા હતા. 

આમ આ ટુર્નામેન્ટ માં સૌ ખેલાડીઓ 
ભાઈચારા થી એક થઈને ખેલનો આનંદ લઈને 
રમ્યા હતા. 

આભાર વિધિ બાદ સૌ સમાજજનો એ 
ભોજન લઈ એકદમ ખુશી અને હર્ષોલ્લાસ સાથે 
વિદાય થયા હતા. 


2]1011€ : (02835) (0) 222149, 292700 ₹દ)% : 221049 


£-ળદ્યાં : ર ,09 * 11/૦036 : 0%/7/.2010%058118|.0(6 9 


2222242 ક 


જાવક નં 972 


પ્રતિશ્રી, 
પ્રમુખશ્રી/મહામંત્રીશ્રી/હોદેદારશ્રીઓ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર ઝોન સમાજ તથા ઘટક સમાજ 


સવિનય સહ જણાવવાનું કે... 


શ્રીઅખિલ મારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજ, 


8૩301૫: 


આપ સૌ જાણો છો તેમ 2021 -2024 માં પુનઃ શ્રીસસાજની જવાબદારી મળ્યા પછી ટીમ અબજીભાઈ કાનાણીએ આપણા 
કેન્દ્રીય સમાજના વહીવટીય માળખાને વધુ ચેતનવંતુ બનાવવા પૂર્વાર્ધમાં રચેલી વિઝન ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની ભલામણો સ્વીકારી અને 
વહીવટીય માળખાને સુદ્રઢ કરવાના બુલંદ ઈરાદા સાથે આગળ વધ્યા અને અમદાવાદ ખાતે શ્રીસમાજની પ્રથમ કાર્યશાળાનું આયોજન 
કરી માળખામાં કાયા પલટ સાથે એક નવી દિશા ગતિ અને ઉમંગ સાથે નોખા અનોખા વહીવટીય રાહ પર આપણે પ્રસ્થાન કર્યું. 


સંગઠનના માળખાનું વિસ્તૃતીકરણ અને જવાબદારીનું વિકેન્દ્રીકરણ થવાથી ભારતભરના ખૂણે ખૂણેથી આપણને વધુ ઉત્સાહી 
સમાજ સમર્પિત કર્મયોગીઓ મળ્યા, જેથી મુખ્ય હોદ્દેદારશ્રીઓનો ઉત્સાહ બેવડાયો. વળી સમાજની તમામ ક્ષેત્રોની જરૂરિયાતો અને 
બહુમુખી વિકાસને આગળ વધારવા ખૂબ જ ચિંતન અને અભ્યાસ પછી વિવિધ છ સમિતિઓની રચના કરી છે. આ સમિતિના સભ્યો 
ઉત્સાહ પૂર્વક ખંતથી પોતાની નિયત જવાબદારીમાં આગળ વધી રહ્યા છે. 


આ સમિતિઓનું કાર્યક્ષેત્ર સમગ્ર કેન્દ્રીય સમાજ અને ઝોન સમાજ છે, માટે આ 6 સમિતિને પ્રત્યેક ઝોનથી 1-1 પ્રતિનિધિ 
નિમણુંક કરવાનો રહેશે, સમિતિ ઝોન સમાજને સાથે રાખીને જ આગળ વધશે તો સાથે તમામ ઝોન એ પણ પોતાના ઝોન વતી આ 
વિવિધ સમિતિઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપવાનો રહેશે. જે તે સમિતિ પોતાના નિયત ક્ષેત્રમાં પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે કાર્ય કરવા 
સંકલ્પબધ્ધ છે,સક્ષમ છે, અને સમર્થ છે અને એમાં ઝોન સમાજનો સહયોગ મળશે તો સોનામાં સુગંધ પડશે. સમિતિને આપના ઝોનના 
કાર્યક્ષેત્રમાં વિકાસનો સ્પર્શ કરાવવાનો અવસર મળશે અને સરવાળે આપના અને સમિતિના સહિયારા પ્રયત્નો છેવાડાના સમાજજનો 
સુધી વિકાસની અનુભૂતિ સૌને થશે. માટે તમામ ઝોનના કર્ણધારોને આ સ્થાનેથી વિનંતી કરવામાં આવે છે કે વિવિધ સમિતિઓ ની સાથે 
આપ આપની જરૂરિયાત મુજબ સંપર્કમાં રહીને આપના ઝોન વિસ્તારમાં સમિતિઓનો મહત્તમ લાભ લઈ શકો છો. 


1) શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યક્તિત્વ નિર્માણ સમિતિ કમિશનરશ્રી 


:- મહેન્દ્રભાઈ જીવરાજભાઈ સેંઘાણી મો. 93222 33527 


2) સનાતન ધર્મ જાગરણ સમિતિ કમિશનરશ્રી :- રમેશભાઈ માવજીભાઈ વઘડિયા મો. 98453 75577 


3) અધતન ભવન વિશેષ ઉપાર્જન સમિતિ કમિશનરશ્રી :- મનીશભાઈ ધનજીભાઇ રૂડાણી મો. 94483 86584 


4) અધિકારી સંકલન સરકારી સહાય સમિતિ કમિશનરશ્રી :- 


ભવાનભાઈ હરિભાઇ લીંબાણી મો. 98200 82969 


5) સામાજિક ઉત્કર્ષ સમિતિ કમિશનરશ્રી :- પ્રભુદાસભાઈ નાનજીભાઈ પોકાર મો. 94265 66090 


6) કેકેપી વૈશ્વિક આર્થિક મંચ સમિતિ કમિશનરશ્રી :- પુરષોત્તમભાઈ સામજીભાઈ છાભૈયા મો. 93291 02214 


સમુદ્ર મંથન સમયે “વિષપાન” કરીને 
મહાદેવ આપણને એ સંદેશ આપતા હશે કે, 
આ સંસારના લોકો પણ આપણને સુખના 
સમયે યાદ નહીં કરે. પોતાની મુશ્કેલીરૂપ 
વિષપાન કરાવવા આ જગત હંમેશા તત્પર 
રહેશે. પરંતુ આપણે આપણાથી જે થઈ શકે 
તે કરવા (સમાજનું ભલું કરવા) હંમેશા 
તત્પર રહેવું. 


શિવજી પોતાના આચરણ દ્વારા આપણને 
સમજાવે છે કે સાચી મહત્તા બીજા પાસે સેવા 
કરાવવામાં નહીં, પરંતુ બીજાની સેવા 
કરવામાં છે. સાચું માન માગવાથી કે બાહ્ય 
આડંબર કરવાથી મળતું નથી, પરંતુ 
અન્યને સાચા દિલથી માન આપવાથી જ 
સારું માન પ્રાપ્ત થાય છે. 


1. પક્ષ 0 ૯ € 121 ઇપલ્કા 
2. 111111૪ ૦1 1૯ 121001» 

3. પ્ટાલ્બાળલ “તતઇટ્કક & .811101 1રિટ[૩૦ન 
4. ?17૯ ઝિંડદા1ંઇપ1010 

5, દ'પાપા'ત્ાં ?1'૦ૂશ111110૯ 

6. [તતાત્લ્કડ 93: (૯ €॥1ટ1 ઇાલ્કા 
7. ૧0 0[1॥11:5 

8. ' ૦ “1લાા 


દ 


મહામંત્રીશ્રી 


ન અવસાન નોવ દિ 


સ્વ: મેઘજીભાઈ 
પચાણ પારસીયા 
ઉમર : 87 વર્ષ | તા. 17/02/2023 
કરછમાં ગામ નાની વિરાણી (1-10 
હાલે સુરત 


સ્વ: કાનજીભાઈ 
રામજી સામાણી 
ઉમર : 88 વર્ષ | તા. 18/02/2023 
કરછમાં ગામ વિથોણ 
હાલે રાયપુર 


સ્વ: નવીનભાઈ 
કરમસીભાઈ પોકાર 
ઉમર : 73 વર્ષ | તા. 17/02/02023 
કરછમાં ગામ ઘડાણી 
હાલે વિજાપુર (ગુજરાત) 


$॥1ત/5ળ1દ. 


00. પ ઝ 1911 [હવાના 2023 
શ 05:30 931 


«011.00/ ઇડ : 
9... £૩૪0) ૮૫ 
# હ. ન. ૬ ૦. પ 
દ %/૪0%%-51%10૯૪1ટદ૦॥ટાંકઈ)૦૦.૦૪૦ ફૂ 
છ 90૪૪-૪૩ છઠ 
ક નન ર 
112 તપતા], ડાસસ તાત 5ાતંયાઇ ૦ ર 
113 1તાલા1તદાંભા તાં 50૦૦ €૦તાંતા1)/ 11પાદટ )/૦0 €0 ઝટ 


કે 
છ 2૯ 
પ 
78 તદ સ 
ક 2 ૩3 


કા13 181111₹₹૫.%116075.1. 5૮111001. 
31૪ €॥ ફાળ ॥ાં 51 1(ીકાંગ 310: રિકણાલ્ડી9॥કાં ઝય 
ઉલ્ાલમાં ડલ્લસધા% 
31૪ ઇહ કાં 
ઉકત ૫% ગિાહત0# 


ગિત્કાંવત્ડા 
૪1: 7કફતાંડ॥ઇ॥કાં € પલક 
પ્યાપ્રાફાઇડ [ગાત્ટ્ત0 


ઝમ 


4 
પત (૮ ૪8 તત 


૪૭૦ 


311 શિપ ”ત્ાળડટાવંપક 


1». 9લ્ટ્0શ1: 3ના [111 4 5. 1િપત્નાદ 
(0.8.9. પાત્ઝા) (ઝંત્ણ્તળ( 1111 3ાડા) 


શાના ઈઇપા"ઘ 
(ડબ્લંકાં ટ્તાંડ ઈટાંસંઝાાંજ) 


૦ €121030;8 ૫401133 58114111, 0118 રણ 501. 


૭ 1111 €0॥લ્ફ૯, 'બાંપ્ત 5ાલતા 

૭ 

ર છ ૬” 
હ 


#નઇ.#%0 ૦૬-૬-1૬૬૬ 
ડાં [તા'ત/તા]1 1111001), ડ11૫૦/ (૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પવપલ 
ઉતા વ॥॥તાત્વા1 - 370201, ।વા1૦11, ઉઘાંતા તાં - 10તાંત. 
ઉતા૦ડ1001॥નાં નિપતંતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છર-%8૫૮ન ૦૬૪1૮૬ 


1. ઞ81/1307&0 - (ળા ળા 
1વંડા1૦॥્ાં - 110. 4-91 94826 95508 
2. 81૪0૬૩/૩&૩ - 1૬દા-/પ0ઉ&ાર# 
811ત૫૦€5110૩ાતાં - 

5. 1/0£400540 


છાર,&ા0ળઇાલત દારા દાર?ારાડણટ 


£:2૯૭9૦1-દર -'ષઝ 1107ળણદદર 10 11૦ર૧1- ૬ર 


#4૬:/0 ૦11૮૬ 
₹12દ ₹4૦. 3. ૦૮૦્પતમ્ત (1૦૦૮, “૦ ₹૨૦. 26. 
5૦૦૬૦૮ - 3, '#/છઇન ૯1પપ્ટ%/છ #શઞઝઝ્યત્ઇ૪મ્છા0દ, બડામ્તાપ્રતાપ્લ૪૩ 
1૬,૬૮9, બ્ઘાંછત્કદ - 370 2041 
ઇડાક્ઝતઝદાંઝામ્યાં રિઘાતઝામાં - 81૦. *૦1 ૦૦7૦૧ 57884 


પ્ાપટાવઝાતાં - 
“લાતાતંઝાતાં - 


4. પ।1:4/4૪૫૪&ઝ& - 
1/૦0. 4-91 78934 59459 ઉત્ા|૦૬।1૭ાતાં - 


- 00& : ।લાત્ઘાણાતાં - 


૩. દદ પ્રપ»/! - 1011-4440 
1/0. 4- 91 98843 12266 
1/0. 4-91 98413 88663 


મૈપઝાઉ# ર/૩0૬514 
1/10. 491 78428 05202 


17૦0. 4-91 70202 74705ક 


41.1૬ રરઇા15 


#4₹./%ઝ ૦11૮૬ 


45, ૦૦૦૭ાતયડામ્ત ૮1૫૦૦૮4૮, ૦પઘામપ્કધંધુઞ્ઘત, 
1«પતતંઞઝપ્કતકતાં, #«ધ્ત3, બૉઘાંકત્કદ - 370 140. 
સગલુતાંડાપણઝાપ્યાં રઘતઝાવ3ાં - 17૦. * 91 9૦૦254 ૦૩૦4૭૪ 
ઉપાત્કાંછામ્યાં રઘતંઝસામાં - 11૦. * 91 ૦૦784 49205 


